Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Blg. 18 
Setyembre 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Manindigan laban sa pagdagsa ng mga 
dayuhang kumpanya sa pagmimina 


ta, pinag-iibayo ngayon ng rehimeng Aqui- 

no ang pagbubukas ng ekonomya ng bansa 
sa dayuhang malalaking monopolyo kapitalista, 
laluna sa mga dambuhalang kumpanya sa pagmi- 
mina. Ginagawa nito ang lahat ng paraan upang 
padulasin ang proseso ng pamumuhunan ng mga 
dayuhan habang pinaghahandaan ang pagbabago 
sa reaksyunaryong konstitusyon para tuluyang 
baklasin ang mga ligal na balakid sa dayuhang 
pamumuhunan. 

Ipinagmamalaki ng rehimen ang target nitong 
pagdoble ngayong taon ng pamumuhunan ng mga 
dayong kumpanya sa pagmimina tungong 52.8 
bilyon. Upang mapatanggap sa bayan ang pag- 
dagsa ng mga dayong kumpanya sa pagmimina, 
kaliwa't kanang kasinungalingan ang inilalako ng 
rehimeng Aquino tungkol sa mga biyayang hatid 
umano ng pagmimina. 

Sinasabi ng mga upisyal 
ng gubyerno ni Aquino na /[! 
malaki raw ang maitu- Jf NJN 
tulong ng malawakang 
dayuhang pagmimina kÑ A 
sa pagpapalago a 
ng ekonomya. - a MW TN 
Makatutulong ANAN 4 AIN 
din daw ito g N 
upang maib- a 
san ang ma- -~N O 
lalang dis- “|  - 3 Nin 
empleyo. TOE 

Subalit ayon sa 7 
mga pag-aaral, -= 
may abereyds na 
1.6% lamang ang ambag ng pagmimina sa pang- 
kabuuang lokal na produksyon o Gross Domes- 


N linsunod sa atas ng amo nitong imperyalis- 


ra 


tic Product. Ang buwis na ibinabayad nila ay TU.” 


katumbas lamang ng 5% porsyento ng taunang 


Mga abusadong 
sundalo, pinalalayas 
PAHINA 5 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


sa ComVal 


Kontra-atake 
ng Pulang Diwata 
Command 


kabuuang halaga ng mga mineral na dinambong 
nila sa bansa. Ni hindi umaabot sa 1% ang naia- 
ambag ng pagmimina sa kabuuang empleyo, at 
ang anumang mga trabahong nililikha nito ay de- 
likado at pansamantala lamang. 

Kumpara sa kakarampot na mga “ambag” na 
ito, hindi masukat ang pinsalang idinudulot ng 
malalaking dayuhang minahan sa bansa. Nitong 
huling tatlo't kalahating dekada, hinuthot ng mga 
dayuhang kumpanya sa pagmimina ang P1.5 tril- 
yong halaga ng mga yamang mineral ng Pilipinas, 
kabilang ang ginto, nickel, tanso, chromite at 
magnetite. 

Bukod rito, pinahihintulutan ng umiiral na Mi- 
ning Act of 1995 ang pagluluwas ng lahat ng tu- 
bong kinikita ng malalaking dayuhang kumpanya 
sa pagmimina pabalik sa kani-kanilang mga ban- 
sa. 

Walang anumang iniaambag ang dayuhang 
operasyong pagmimina sa pangmatagalang pag- 
unlad ng lokal na ekonomya. Hanggang paghuhu- 
kay lamang ng mga mineral ang 
ginagawa ng mga ito. Ha- 
\ bang bilyun-bilyon ang 
| kanilang kinikita, perma- 
| nenteng nawawala sa bansa 
ang mga rekursong mineral 
na iniluluwas at naia- 
ambag sa industriyali- 
fa sasyon ng mga banya- 
ky gang ekonomya. Ipi- 

nagkakait nila sa Pili- 
pinas ang maraming mi- 
neral na kinakailangan pa- 
ra makapagpundar ng lokal 
na mga saligang industriya 
na kailangan para sa pam- 
bansang industri- 
yalisasyon. 


Malawakang 
pangwawasak ng 


PAHINA 7 | kapitalismo PAHINA 11 


Bukod rito, palagiang ka- 
tambal ng pagpasok ng mga 
operasyong pagmimina ang 
militarisasyon at pagsupil sa 
mga demokratikong karapatan. 
Sapilitang sinasakop ang lupa 
ng mga magsasaka at pamban- 
sang minorya, at winawasak 
ang kanilang mga komunidad 
at kabuhayan. Kapag naninin- 
digan sila laban sa pandaram- 
bong at pagsasamantala, da- 
has ang isinasagot sa kanila. 

Malaking dagok sa naghihi- 
rap na mamamayan ang walang 
kahihiyang pagkukumahog ng 
rehimeng Aquino na akitin at 
payagan ang mga dayuhang 
kumpanya sa pagmimina na 
dambungin ang mga rekurso ng 
bansa. Malinaw na malinaw na 
wala itong balak na pakinggan 
ang sigaw ng mamamayan na 
itigil na ang dayuhang opera- 
syong pagmimina. 

Dapat paigtingin ng mama- 
mayan ang kanilang pag- 
laban sa pagpasok at 
pandarambong ng 
mga dayuhang kum- 
panya sa pagmi- 
mina. Dapat ni- 
lang higpitan 
ang kanilang 
pagkakaisa at 
isulong ang 
mga militanteng 
pakikibakang 
masa. Dapat 3 


BAYAN 
Taon XLII Blg. 18 Setyembre 21, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution. net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


nilang puspusang tutulan ang 
mga hakbangin ng rehimeng 
Aquino na baklasin ang lahat 
ng hadlang sa pagpasok ng 
mga dayuhang kumpanya sa 
pagmimina. Dapat nilang laba- 
nan ang pagdambong ng mga 
ito sa pambansang patrimonya 
ng Pilipinas at paghuthot ng 
supertubo mula sa yaman ng 
bansa. 

Muling tumitingkad ang ka- 
wastuan ng patakaran ng de- 
mokratikong gubyernong ba- 
yan na ipagbawal ang lahat ng 
mga empresa, laluna ang mala- 
laking dayuhang kumpanya sa 
pagmimina at pagtotroso na 
malawakang nandadambong sa 
likas na yaman, nang-aagaw ng 
lupa at nangwawasak sa kapa- 
ligiran. Patuloy na ipatutupad 
ng Bagong Hukbong Bayan ang 
patakarang ito at magsasaga- 
wa ng kinakailangang mga 
hakbangin para suportahan 
ang mamamayan sa pagpapala- 
yas sa mga dayuhang kum- 
panya sa pagmimina 


AB 


Nilalaman 


Editoryal: Manindigan laban sa 

malawakang pagmimina 1 
Imbing plano ng US sa pagmimina 2 
Pirma laban sa Xstrata 3 
Pambansang tigil-pasada ng Piston 4 
Abusadong mga sundalo, pinalalayas 5 
Pag-aayuno ng mga bilanggo 6 
Pandarahas sa Antipolo 6 
Babaeng lumad, pinatay 7 
Kontra-atake ng Pulang Diwata 8 
Mga aksyon militar mula sa rehiyon 9 
Bagong papet na rehimen sa Libya 10 
Pangwawasak ng kapitalismo 11 
Balita 12 


Ang imbing 
plano ng US 
sa pagmimina 
sa Pilipinas 


ng mga hakbangin ng pa- 
Ar: na gubyerno sa Pilipi- 

nas para akitin ang da- 
yong pamumuhunan sa pagmi- 
mina ay isinasagawa sa balang- 
kas ng plano ng imperyalismong 
US. Ito ang makikita sa mga sik- 
retong ulat ng US Embassy sa 
Maynila na nalantad sa website 
na wikileaks.org 

Makikita sa mga ulat na ito 
na takam na takam ang US sa re- 
serbang mineral ng Pilipinas. 
Lalong ginanahan ang US na 
buksan ang pagmimina sa Pilipi- 
nas matapos pagtibayin ng Kor- 
te Suprema noong 2004 ang Mi- 
ning Act of 1995 na nagbibigay- 
pahintulot sa mga dayuhan na 
magmay-ari ng 100% ng kum- 
panyang magsasagawa ng mala- 
wakang eksplorasyon at produk- 
syon ng mga mineral, langis at 
gas. 

Ayon sa mga ulat na ito, na- 
kipagpulong noong Agosto 2-6, 
2005 ang United States Geo- 
graphical Survey (USGS) sa mga 
upisyal ng gubyerno ng Pilipi- 
nas. Itinutulak ng USGS ang pla- 
no na magsagawa ng imbentar- 
yo sa reserbang mineral ng Pili- 
pinas gamit ang modernong tek- 
nolohiya. Iniendorso ito ni Mike 
Defensor, noo'y kalihim ng De- 
partment of Environment and 
Natural Resources (DENR) na 
nangako sa gubyernong US na 
maghahanap ng pondo para 
ipantapat sa pondong ilalaan 
dito ng USGS. Hanggang $4 mil- 
yon ang halaga ng proyektong 
ito. 

Nais ng US na makapagsaga- 
wa ng masusing sarbey ng ya- 
mang mineral ng Pilipinas 
upang matukoy kung saan isasa- 
gawa ang pagmimina na sasak- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


law sa buong lupain. Tinataya ng USGS na mayro- 
ong mahigit US5840 bilyong yamang mineral ang 
Pilipinas na hindi pa namimina. Tinatayang sang- 
katlo ng lupain ng Pilipinas ang may depositong 
mineral tulad ng tanso, ginto, nickel at chromium. 
Sa pamamagitan ng pagtukoy sa lugar ng konsen- 
trasyon ng mga yamang mineral, mabubuo ng gub- 
yerno ng Pilipinas ang Mineral Action Plan, kabi- 
lang ang plano para akitin ang dayong pamumuhu- 
nan. 

Makikita rin sa mga ulat ng embahada ng US na 
kailangang maghanda ng mga plano kung papaano 
haharapin ang mga posibleng balakid sa pagpapa- 
tupad nito. Tinukoy nito ang pagtutol ng mga 
nagtataguyod sa kalikasan at ang Simbahang Ka- 
toliko. Tinukoy din nito ang negatibong imahen 
ng sektor ng pagmimina dahil sa 
mga naganap na saku- La 
na tulad sa Marin- 
duque Island noong 
1996. At usapin din ` 
ang mga lupaing ninu- ~+ 
nong sumasaklaw sa 
mga lugar na miminahin. 
Ang ilan dito ay may ugnay 
sa rebolusyonaryong kilusan at 
sa pakikibaka ng Bangsamoro. 

Tinukoy ng US na susi ang 
paglutas sa "usaping pansegu- 
ridad" para mahawan ang landas 
tungo umano sa paglago at pag- 
unlad ng pamumuhu- 
nan sa pagmimina. WŒ ng 


Kumperensya sa pagmimina, 
binatikos 


B ng mga pambansang minorya na kasa- 
pi ng KAMP at aktibistang pangkalikasan ang 
Philippine Mining Congress, isang kumperensya 
ng mga lokal at dayuhang kumpanya sa pagmim- 
ina na idinaos noong Setyembre 11-13. 

Nagpiket sila sa harapan ng Sofitel Plaza Ho- 
tel sa Pasay City para tutulan ang patuloy na ma- 
pangwasak na pagmimina sa mga lugar ng mga 
pambansang minorya. 

Umaabot na sa isang milyong ektarya ng Pili- 
pinas ang ibinenta ng gubyerno para lamang sa 
kapakinabangan ng mga korporasyon sa pagmimi- 
na, at 60% dito ay mga lupang ninuno. Layunin 
ng Philippine Mining Congress na hikayatin ang 
mga dayuhan na mamuhunan sa pagmimina sa Pi- 
lipinas alinsunod sa plano ng rehimeng Aquino. 
Hiling ng mga nagprotesta na ibasura na ang Min- 
ing Act of 1995 dahil isa itong mapangwasak at 
mapandambong na batas. AB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


100,000 pumirma laban 
sa Xstrata 


U~ sa 100,000 ang lumagda sa peti- 
syon ng mamamayan laban sa balak na 
malawakang operasyong pagmimina ng da- 
yuhang kumpanyang Xstrata at subsidyaryo 
nitong Sagittarius Mines Inc. (SMI) sa 
South Cotabato, Kidapawan, North Cotabato 
at Digos, Davao del Sur. 

Sasaklawin ng planong pagpasok ng SMI 
ang 20,000 ektarya kung saan nakikitang 
wawasakin ang apat na ilog ng naturang 
mga bayan. Bukod sa laki ng suplay ng tu- 
big na gagamitin ng pagmimina, pinanga- 
ngambahan din ng mga magsasaka at ma- 
ngingisda sa ireresultang kontaminasyon ng 
mga tubig. 

Maaapektuhan din ng planong opera- 
syon ng SMI ang sistema ng irigasyon sa lu- 
gar, at kalaunan, ang produksyong agrikul- 
tural. 

Samantala, isang panukalang batas ang 
isinusulong ngayon sa Kongreso na naggigi- 
it na wakasan ang balangkas ng mga opera- 
syong pagmimina sa bansa na nagsisilbi la- 
mang sa interes ng mga dayuhang kumpan- 
ya. Iginigiit nito na ang pagmimina ay da- 
pat magsilbi sa pambansang industriyalisa- 
syon, modernisasyon ng agrikultura, pag- 
sustine sa kapaligiran at pagrespeto sa ka- 
rapatang-tao. 

Ani Rep. Bayan Muna Rep. Teodoro Casi- 
ño, na siyang naghapag ng panukala, dapat 
nang tapusin ang dominasyon ng mga dayu- 
han sa industriya ng pagmimina at ang 
oryentasyong pang-eksport nito. Sa gayon 
ay magagamit sa lokal na ekonomya ang bil- 
yun-bilyong pisong kita sa pagmimina para 
isulong ang pag-unlad ng lokal na ekonom- 
ya at mga serbisyong panlipunan. 

Binatikos din ni Casiño ang paglilihim 
ng mga dayuhang kumpanya ng tunay ni- 
lang kinikita. Aniya, noong 2007 ay iniulat 
ng Mines and Geosciences Bureau na ang 
kabuuang produksyon sa pagmimina ng mga 
metal ay P81.4 bilyon samantalang noong 
taon ding iyon ay umabot sa P112.015 bil- 
yon ang eksport ng mga metal mula sa ban- 
sa. Ibig sabihin ay may P30 bilyong produk- 
syon na hindi iniulat ng mga kumpanya sa 
pagmimina. Itinutulak ni Casino na itigil 
muna ng gubyerno ang pag-aapruba ng mga 
bagong aplikasyon sa pagmimina hangga't 
hindi pa nababago ang batas sa pagmimina 
sa bansa. AB 


Matagumpay 


ang pambansang 
tigil-pasada--PISTON 


buong bansa noong Setyembre 19 para tutulan ang walang 


INTL ang pambansang tigil-pasada ng mga tsuper sa 


awat na pagtaas ng presyo ng langis. Pinamunuan ito ng Pag- 
kakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operators Nationwide (PIS- 


TON). 

Ayon kay George San Mateo, 
pangkalahatang kalihim ng PIS- 
TON, marami ang nakiisa sa ka- 
nilang pagkilos at malaking por- 
syento ng mga byahe sa buong 
bansa ang naparalisa. Patunay 
lamang ito na mayroong pagka- 
kaisa ang mga drayber sa mga 
panawagang ibasura na ang Oil 
Deregulation Law, tanggalin ang 
12% Value Added Tax sa langis 
at malakihang irolbak ang pre- 
syo ng mga produktong petrol- 
yo. 

Hindi rin, anila, natinag ang 
mga tsuper at mamamayan sa 
paglulunsad ng tigil-pasada sa 
kabila ng banta ng Malacañang 
na suspindihin ang kanilang 
mga prangkisa kapag nakiisa si- 
la sa welga, gayundin sa 5,000 
pwersang ipinadala ng Metropo- 
litan Manila Development Au- 
thority, Philippine National Po- 
lice at Armed Forces of the Phil- 
ippines para takutin sila. Bigo 
rin, anila, ang dayalogo sa pagi- 
tan ni Benigno Aquino III at 
mga kinatawan ng mga grupo sa 
transportasyon noong Setyem- 
bre 15 dahil walang inilatag na 
kongkretong solusyon si Aquino 
para sawatain ang patuloy na 
pagtaas ng presyo ng mga pro- 
duktong petrolyo at parusahan 
ang mga dambuhalang kumpan- 
ya ng langis sa pagpapahirap ni- 
la sa bayan. 

Sa Metro Manila, tinatayang 
70% ng mga byahe ng dyip at FX 
sa mga estratehikong syudad sa 
rehiyon ang naparalisa. Nagtayo 
ang mga welgista ng mga sentro 
ng protesta sa Cubao, Philcoa, 
Commonwealth Avenue at Kami- 


as at Kalayaan Road sa Quezon 
City; España Avenue at Sta. Me- 
sa sa Maynila; Monumento sa 
Caloocan; Alabang Viaduct sa 
Muntinlupa; Sucat sa Parañaque; 
San Joaquin at Pasig Market sa 
Pasig City; at Angono sa Rizal. 
Maaga pa lamang ay nagsimula 
nang magtipon ang mga tsuper 
at nanghikayat sa mga kapwa 
drayber na huwag pumasada sa 
araw na iyon. Nakiisa sa kani- 
lang tigil-pasada ang mga 
manggagawa, estudyante, mara- 
litang lunsod, kababaihan at iba 
pang sektor. 

Sa ibang mga rehiyon, uma- 
bot sa abereyds na 60-100% pa- 
ralisado ang mga byahe sa iba't 
ibang syudad at bayan. Sa Mas- 
bate, umabot sa 100% paralisa- 


do ang 

mg aj 

byahe: NG $ 

sa Caga- N SY? 
yan de Nas = 
Oro, 98%; AL NIT 
sa Butuan N 


City, 95%; at 
sa Davao City, 


E Wata DEPRE SA wo 


TOKAREL NOYNOY oa 


92%. Nobenta porsyento (90%) 
namang paralisado ang mga 
byahe sa Calamba, Sta. Rosa at 
San Pedro (Laguna); Imus, Rosa- 
rio, Bacoor, Gen. Mariano Alva- 
rez at Dasmariñas City (Cavite); 
at sa Digos City, Valencia City at 
General Santos City. Sa Tiaong, 
Quezon at Iligan City, 80% para- 
lisado ang pamamasada; at sa 
Malaybalay, Bukidnon at Marbel 
City ay 60%. Bukod sa mga 
drayber ng dyip, nakiisa rin sa 
welga ang mga drayber ng bus, 
traysikel, minicab at habal-ha- 
bal (motorsiklong pampasahe- 
ro). Sinuspinde rin ang pasok sa 
eskwelahan at upisina sa ilang 
lugar dahil sa tigil-pasada. 
Iba't ibang kilos-protesta rin 
ang inilunsad tulad ng sa Cebu 
kung saan hinarangan ng mga 
drayber ang oil depot ng Petron 
sa Mandaue City. Naglunsad ng 
noise barrage naman ang mga 
aktibista sa Baguio City at rali 
ang isinagawa sa Kalibo, Aklan 
at sa mga syudad ng Santiago, 
Iloilo, Bacolod at Koronadal. 
Nakahanda muli ang PISTON 
na maglunsad ng tigil-pasada 
kapag walang gagawing aksyon 
ang rehimen at magpapatuloy sa 
pagkaganid ang mga kumpanya 
ng langis. 


LABRNAN-ANG SABWATANG 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO Sm 


Mga abusadong sundalo, 
pinalalayas sa Compostela 


Valley 


tela Valley ang mga abusadong tropa ng Armed Forces of the 


Piae ng mga residente ng bayan ng Pantukan, Compos- 


Philippines (AFP) sa kanilang lugar dahil nagiging peligro na 
ang presensya ng mga ito sa kanilang buhay at kabuhayan. Lalong 
naging pursigido ang mga residente na palayasin ang mga sundalo 
ng 71st IB matapos mapatay ng isang lasing na sundalo ang pitong 
taong gulang na batang si Sunshine Jabinez noong hatinggabi ng 
Setyembre 3. Si Sunshine ay estudyante ng Biasong Elementary 


School. 


Napatay si Sunshine ni PFC 
Baltazar M. Ramos matapos wa- 
lang habas na magwala ito sa 
isang videoke bar sa Barangay 
Biasong, Pantukan. Si Ramos ay 
kabilang sa Peace and Develop- 
ment Team (PDT) ng 10th ID. Pi- 
nagbabaril ni Ramos ang mga 
bahay sa paligid, kabilang ang 
bahay ng pamilyang Jabinez 
kung saan natutulog ang batang 
si Sunshine. 

Bago ito, naghamon ng away 
si Ramos sa mga tao sa videoke 
bar, ayon sa ulat ng KARAPATAN- 
Southern Mindanao Region. Pu- 
masok siya sa kusina at sinita 
ang isang sibilyan. Pagkatapos 
nito ay pumulot siya ng bote at 
ipinukol sa naturang sibilyan. 

Si Sunshine ay kaagad na di- 
nala sa Pantukan District Hospi- 
tal ngunit patay na ito nang du- 

mating, ayon kay Edes- 


PEACE & PEYELARPEIT 
KAM 7AsTIB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


sa Sandra A. Campos, upisyal ng 
Children's Rehabilitation Center- 
Southern Mindanao Region. 
Kinundena ni Campos ang 
pagdeploy ng mga militar sa ko- 
munidad ng sibilyan. Aniya, 
hindi para sa katahimikan at ka- 
unlaran ng komunidad ang mga 
sundalo lalupa't inilalagay nila 
sa malaking peligro ang mga re- 
sidente, partikular ang mga ba- 
ta. Kinundena rin ni Campos ang 
paggamit ng AFP ng mga bata 
bilang mga giya sa pagtugis sa 
Bagong Hukbong Bayan. 
Ipinanawagan ng KARAPA- 
TAN-SMR na imbestigahan ang 
mga upisyal na responsable sa 
malawakang pagdeploy ng mga 
militar sa mga lugar ng mga si- 
bilyan. Iginigiit din nila na da- 
pat tupdin ang mga kasunduang 
nangangalaga ng karapatang- 
tao tulad ng Comprehensive 
Agreement on, Respect for Hu- 
man Rights and 
International 
Humanitarian 
Law, United Na- 
tions Conven- 
tion on the 
Rights of the 
Child at Repub- 
lic Act 7610 o 
Special Protecti- 
on of Children Against Abuse, 


me, Exploitation and Discri- 


mination Act. [AB 


Protesta ng mga 
detenidong 
pulitikal sa 
bansa, inilunsad 


aglunsad ng ayuno ang 

mga detenidong pulitikal 
sa buong bansa noong Set- 
yembre 13-21 para igiit ang 
walang kundisyong pagpapa- 
laya sa kanila. Nakiisa ang 
mga demokratiko at progresi- 
bong organisasyon sa kilos- 
protesta na itinaon sa ika-39 
anibersaryo ng deklarasyon 
ng batas militar. 

Idinadaos ang pag-aayuno 
mula alas-6 ng umaga hang- 
gang alas-6 ng hapon. Sa 
unang araw, nagpiket ang 
mga kasapi ng Samahan ng 
mga Ex-Detainees Laban sa 
Detensyon at Aresto (SELDA), 
KARAPATAN, GABRIELA at Ba- 
gong Alyansang Makabayan 
(BAYAN) sa harapan ng Camp 
Crame sa Quezon (City. Tinu- 
koy ni Angelina Ipong, pang- 
kalahatang kalihim ng SELDA, 
na umaabot na sa 77 bilang- 
gong pulitikal ang iligal na 
inaresto at ikinulong sa ilalim 
ng rehimeng Aquino. 

Nag-aayuno rin ang wa- 
long detenidong pulitikal sa 
Iloilo Rehabilitation Center 
bilang bahagi ng koordina- 
dong pambansang protesta 
para mapalaya ang lahat ng 
detenidong pulitikal sa ban- 
sa. 

Ito ang ikalawang pag- 
ayuno ang mga detenidong 
pulitikal. Noong Hulyo, apat 
na araw ding nag-ayuno ang 
mga detenido bago ang ikala- 
wang State of the Nation Ad- 
dress (SONA) ni Aquino. Mula 
noon ay lilima pa lamang ang 
lumalaya sa noo'y 353 bilang- 
gong pulitikal sa kabila ng 
pangako ng rehimeng Aquino 
na palalayain sila bago ang 


pormal na usapang pangkapaya- 
paan na nakatakda sana noong 
Hulyo. 

Ani Marie Hilao-Enriquez, ta- 
gapangulo ng KARAPATAN, ma- 
tagal na ring dapat palayain ang 
mga detenidong pulitikal laluna 
ang mga may karamdaman, ma- 
tatanda na, kababaihan at mga 
detenidong saklaw ng Joint 
Agreement on Safety and Im- 
munity Guarantees. AB 


Kabataang Agta, 
dinukot ng militar 


Ts kabataang Agta ang di- 
nukot ng militar mula sa kan- 
yang bahay sa bayan ng Burde- 
os sa Polillo, hilagang Quezon. 
Ayon sa salaysay ng tribong Ag- 
ta, noong Agosto 23 ay kinuha 
ng mga armadong lalaking nag- 
pakilalang mga kasapi umano 
ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) si Rogemer “Demer” Mo- 
rada, 25 taong gulang. Si Mora- 
da ay dating mandirigma ng 
BHB. 

Walang mga “name tag” o 
“name cloth” ang mga armado 
pero naniniwala ang mga Agta 
na ang mga ito ay mga sundalo 
ng gubyerno. 

Iniulat sa midya ni Fr. Pete 
Montallana ng Prelature of 
Infanta ang pagkawala ni Mora- 
da. Pagkalipas ng ilang linggo, 
napilitang aminin noong Set- 
yembre 9 ni Col. Aurelio Bala- 
dad, hepe ng 202 Infantry Bri- 
gade, na nasa kamay nga nila 
ang kabataang Agta, pero ito 
raw ay kusang sumama sa kani- 
la. Hanggang ngayon ay hindi 
pa inililitaw ng militar si Mora- 
da. 

Si Baladad ang upisyal na 
sangkot sa iligal na pag-aresto 
at pagdetine ng mga mangga- 


gawang pangkalusugan na 
tinaguriang Morong 43. AB 
6 


=n PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Mga pandarahas ng SAF-PNP 
sa Antipolo City 


ma ng pang-aabuso ng mga elemento ng Special Action 


N nim na barangay tanod sa Antipolo City ang naging bikti- 


Force ng Philippine National (SAF-PNP). 


Noong Setyembre 14, ipini- 
it ng mga kasapi ng SAF-PNP 
ang anim na barangay tanod 
ng Barangay San Jose, Antipo- 
lo City. Naganap ito bandang 
alas-3 ng umaga nang magtu- 
ngo ang mga barangay tanod 
sa Sityo San Josef ng naturang 
barangay upang magresponde 
sa naganap na holdapan sa na- 
sabing lugar. Gusto rin nilang 
imbestigahan ang narinig ni- 
lang mga putukan mula alas- 
11:30 ng gabi hanggang alas-2 
ng madaling araw. 

Pagdating ng mga barangay 
tanod sa detatsment na tina- 
tauhan ng humigit-kumulang 
20 sundalo ng PNP Special Ac- 
tion Force, hindi na sila pina- 
tuloy pa. Ikinulong sila sa aku- 
sasyong mga myembro umano 
sila ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB). Itinanggi nila ang aku- 
sasyon at pinatunayan nilang 
sila ay mga lehitimong baran- 
gay tanod. Pero sila ay pinada- 
pa at saka walang habas na 
nagpaputok ng kanilang mga 
baril ang mga elemento ng 
SAF. Bagamat walang nasuga- 
tan sa kanila at pinalaya 
bandang huli, 


ang panda- 
rahas na 
ito 

a y 

nag- 

dulot ng 
matinding 
takot sa 
mga ba- 


rangay tanod. Ga- 
yon na lamang ang 
takot ng mga taga-SAF 
dahil noong Setyembre 13 ay 


hinaras ng BHB ang kanilang 
detatsment. 

Nagdudulot ng matinding 
takot sa mamamayan ang pag- 
tatayo ng mga tsekpoynt ng 
SAF para umano tiyakin ang 
seguridad ng komunidad. Mala- 
ki ang pangamba ng mga resi- 
dente rito, laluna ng mga ba- 
bae at bata. 

Inirereklamo rin ng mama- 
mayan ang nagpapatuloy na 
mga operasyong pangkombat 
ng SAF dahil marami sa kanila, 
laluna ang mga magsasaka ang 
binabantaan at hinaharas sa 
hinalang sila ay mga tagasu- 
porta ng BHB. Dahil dito, na- 
tatakot na silang pumunta sa 
kanilang mga taniman at 
ulingan. Ilang beses nang 
nangyari na basta na lamang 
binabaril ang sinumang makur- 
sunadahan ng SAF at pinalala- 
bas na mga kasapi umano ng 
BHB ang mga biktima. AB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


Babaeng lumad, 
binaril ng militar 


sang babaeng lumad ang nagta- 

mo ng sugat sa dibdib nang bas- 
ta na lamang siya binaril ng mga 
sundalo. Mag-iigib sana ng tubig 
si Bebit Kalinaw Enriquez sa ilog 
sa mabundok na bahagi ng Sityo 
Panaytayon, Barangay Mahaba, 
Cabadbaran, Agusan del Norte 
nang makita siya ng mga nag-oo- 
perasyong sundalo ng 30th IB. Na- 
takot siya kaya tumakbo siya pa- 
punta sa kalapit na kubo ng tiyo 
niyang si Datu Rabnat Kalinawan. 
Dito siya hinabol at binaril ng mga 
sundalo. 

Dadalhin na sana siya ng mga 
kamag-anak niya sa ospital, pinigi- 
lan sila ng ibang grupo ng mga 
sundalo. Sa halip ay dinala siya sa 
Barangay Puting Bato at mula rito, 
sa ospital ng militar. Sinabi ng mi- 
litar na siya ay myembro ng Bagong 
Hukbong Bayan na nasugatan sa 
isang engkwentro. Matapos ang 
ilang araw, panibagong kasinunga- 
lingan ang ipinagkalat ng 4th ID. 
Si Gng. Enriquez daw ay hindi tina- 
maan ng bala mula sa baril ng mga 
sundalo kundi ng eksplosibong ipi- 
nakat ng BHB. 

Samantala, ang mga kamag- 
anak ni Enriquez na sina Datu Rab- 
nat, asawa niyang si Elsa, mga 
anak na sina Toto, Warlito at Ben- 
ny at asawa nitong si Victoria ay 
limang araw na pinaghahanap ng 
kanilang mga kaanak at kababaryo 
bago sila natagpuan sa lugar na 
pinagpigilan sa kanila ng militar. 

Ang krimeng ito ay isinagawa 
sa gitna ng 15-araw na malawa- 
kang operasyong militar ng 4th ID 
sa Caraga Region. Mula Agosto 30 
hanggang Setyembre 14, nanalasa 
ang militar sa Butuan City at sa 
mga bayan ng Cabadbaran, RTR, 
Santiago, Tubay at Kitcharao, Agu- 
san del Norte: at sa mga bulubun- 
duking barangay ng Alegria, Gi- 
gaquit at Claver, Surigao del Norte. 
May hiwalay ding operasyon ang 
29th at 36th IB sa Surigao del Sur 
sa panahong ito. AB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Jey 


Mga kontra-atake sa militar, 
inilunsad ng Pulang Diwata 
Command 


Diwata Command (Bagong Hukbong Bayan-Northeastern 
Mindanao Region) noong Agosto 31-Setyembre 7 laban sa 
pananalakay ng mga tropa ng 4th Infantry Division ng Philip- 
pine Army. Nagtamo ng di pa mabilang na mga kaswalti ang ka- 
away sa 15-araw nitong pang-aatake habang dalawang Pulang 


Nees ng mga kontra-atake ang mga yunit ng Pulang 


mandirigma ang magiting na nag-alay ng kanilang buhay. 


Setyembre 7. Apat na pa- 
sistang tropa ang nasugatan 
nang dikitan at paputukan ng 
mga Pulang mandirigma ang 
mga sundalo na nag-iinuman 
sa barangay center ng Camam- 
onan, Gigaquit, Surigao del 
Norte. 

Setyembre 5. Isang sun- 
dalo ang nasugatan nang is- 
naypin ng mga Pulang gerilya 
ng Front 16 ang isang yunit- 
militar sa sentro ng Sityo Za- 
panta, Barangay Bangayan, 
Kitcharao, Agusan del Norte. 
Hinaras sila ng mga gerilya 
makaraang layasan ng mga re- 
sidente ang mga sundalo na 
umokupa sa kanilang mga ba- 
hay. 

Setyembre 4. Isang sun- 
dalo ng 29th IB ang napatay 
nang isnaypin ng isang kasapi 
ng BHB Front 19 ang mga sun- 
dalo na pinamumunuan ni Lie- 
utenant Orcullo sa KM 23, Sit- 
yo Magkahunaw, Janipaan, 
San Agustin, Surigao del Nor- 
te. Bunsod nito, umat- 
ras sa erya ang dala- 
wang platun ng 
29th IB na nag- AA YA 
ooperasyon noon. Ta. 

Noong araw ding 


iyon, bandang alas- ( N 


10 ng umaga, binu- ky 


oj) 


kan ng Mahaba sa Sityo Za- 
panta. Bandang alas-11 ng 
umaga ay 30 minutong binom- 
ba ng dalawang MG-520 ang 
lugar pero nakaatras na ang 
mga Pulang mandirigma. 

Setyembre 3. Dalawa ang 
nasugatan sa isang kolum ng 
Scout Ranger Company nang 
isnaypin sila ng mga gerilya 
ng Front 16, alas-6:16 ng 
umaga sa Sityo Umaw, Baran- 
gay Camam-onan. 

Setyembre 2. Marami ang 
nasugatan sa kaaway nang 
tambangan ng isang pangkat 
ng BHB mula sa Front 16 ang 
mga tropa ng 42nd Division 
Reconnaissance Company ban- 
dang alas-8 ng umaga sa ka- 
bundukan ng Mahaba, Zapan- 
ta, Bangayan. Bilang ganti, 
halos isang oras na binomba 
ng dalawang MG-520 helicop- 
ter gunship ang lugar na pi- 
naglabanan. Pagsapit ng ha- 
pon, sinalakay ng isang tim ng 
BHB ang isang kolum ng Phil- 
ippine Army sa Sityo Kama- 


W lig, Puting Bato, Cabadba- 


| ran, Agusan del Norte. 
Agosto 31. Di mabi- 


NN lang na mga tropang 


militar ang nasuga- 
tan nang dala- 
wang beses si- 


labog ng mga Pu- a Bl lang is- 
lang mandirigma / KI EN N Q naypin ng 
ng Front 16 ang AYA NYA BHB sa ka- 
isang kolum ng KRA bundukan 
Philippine Army sa kabundu- ng Bangayan. AB 

7 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Hepe ng detatsment 
sa Albay, tinambangan 


pinatupad ng isang tim ng Santos Binamera Command 

(Bagong Hukbong Bayan-Albay) ang atas ng Hukumang 

Bayan na parusahan si Cpl. Richard Guiriba Narito sa Ba- 
rangay Maninila, Camalig, Albay noong Setyembre 7. Si Cor- 
poral Narito ang hepe ng pusakal na Taplacon Detachment ng 
2nd IB sa bayan ng Camalig. Tinambangan ng mga Pulang 
mandirigma ng BHB si Corporal Narito at dalawa pang ele- 
mento ng 2nd IB na lulan ng dalawang motorsiklo. Nasam- 
sam sa kanila ang isang ripleng M16. 


Ayon kay Florante Oro- 
bia, tagapagsalita ng San- 
tos Binamera Command, si 
Corporal Narito ang pangu- 
nahing responsable sa serye 
ng mga krimen at pang-aa- 
buso sa mamamayan. Tam- 
pok sa mga krimeng ito ang 
brutal na pagpatay at pag- 
sunog sa bangkay nina 
Vicente Moradillo at Anani- 
as Cardiente Jr. (Enero 
2010), ang pagpatay kina 


Danilo Balala (Pebrero 
2011) at Salvador Mancera 
(Enero 2010) at pagholdap 
kina Mr. Armenta (2011), 
Anselma Murillo at Lourdes 
Lotino (2010). 

Matagal nang hinaha- 
ngad ng mamamayang bikti- 
ma ng mga krimen ng grupo 
ni Corporal Narito ang husti- 
sya at ipinagbunyi nila ang 
matagumpay na operasyong 
ito ng BHB. AB 


75th IB, tinambangan ng BHB; 


3 patay 

atlong sundalo ang napa- 

tay nang tambangan ng 
mga Pulang mandirigma ng 
Conrado Heredia Command 
ang mga tropa ng 75th IB na 
naglulunsad ng operasyong 
militar sa Sityo Pamian, Ba- 
rangay Bugac, Lingig, Suri- 
gao del Sur noong Setyem- 
bre 6. Layunin ng operasyon 
ng AFP ang bawiin ang mga 
detenidong hawak ng BHB 
na sina Mayor Henry Dano at 
mga sundalong eskort nito. 

Ang ambus na ito ay pa- 
rusa sa mga tropa ng 75th 
IB na nagsisilbing mga pri- 
badong hukbo ng mga pa- 
nginoong maylupa at mga 
kumprador. Nagbabalatkayo 
silang mababait na tupa na 
nagpapatupad ng mga prog- 
rama na para umano sa ka- 
payapaan at kaunlaran sa 


8 


ilalim ng Oplan Bayanihan. 
Ang nasabing programa ay 
ginagawang prente ng ope- 
rasyong reskyu para sa mga 
detenidong hawak ng BHB. 
Ayon kay Ka Roel Agustin 
II, tagapagsalita ng CHC, 
ang mga pasistang tropa ng 
75th IB, 67th IB at 2nd Sco- 
ut Ranger Battalion ay patu- 
loy na ipinapakat sa mga 
prubinsya ng Surigao del 
Sur, Agusan del Sur, Compos- 
tela Valley at Davao Oriental 
para hanapin sina Dano. 
Malinaw na hindi bini- 
bigyang-halaga ng AFP ang 
panawagan na ihinto ang 
mga operasyong militar up- 
ang matiyak ang kaligtasan 
ng mga detenido at mapabi- 
lis ang takbo ng kasong hi- 
naharap nila sa hukumang 
bayan. AB 


Sundalo, patay 
sa ambus 


sang sundalo ang napatay nang 

tambangan ng isang tim-kumando 
ng 1st Pulang Bagani Company 
(PBC) ng Merardo Arce Command ng 
BHB ang nagpapatrulyang mga ele- 
mento ng 69th IB noong Setyembre 
17 sa Purok 7, Paradise Embac, Pa- 
quibato District, Davao City. 

Ayon kay Leoncio Pitao, tagapag- 
salita ng 1st PBC, binigyan ng husti- 
sya ng ambus na ito ang mga bikti- 
ma ng matitinding pananakot, tor- 
tyur at iba pang paglabag ng militar 
sa karapatang-tao ng mga magsasa- 
ka, laluna ng mga babae at batang 
nag-aaral sa Paquibato District. 

Matagal nang inirereklamo ng 
mga residente ng Paquibato District 
ang pagkakampo ng 69th IB malapit 
sa mga paaralan at bahay ng mga 
sibilyan. AB 


Detatsment 
ng SAF-PNP, hinaras 


inaras ng mga Pulang mandirig- 

ma ng Narciso Antazo Aramil 
Command (BHB-Rizal) ang mga 
pwersa ng Special Action Force (SAF- 
PNP) nitong Setyembre 13 ng gabi. 
Naganap ang naturang harasment sa 
detatsment ng SAF-PNP sa Sityo San 
Josef, Barangay San Jose, Antipolo 
City, Rizal ilang kilometro lamang 
ang layo sa kampo ng mga berdu- 
gong 16th IB at ng mga detatsment 
ng 59th IB. 

Habang nagpapaputok ang mga 
Pulang mandirigma ng NAAC-BHB, 
wala ni isa man lamang sa mga 
myembro ng SAF-PNP na nasa loob 
ng detatsment ang nakaganti ng pu- 
tok. Matagal nang nakalayo ang mga 
gerilya bago nakapagpaputok ang 
mga ito. 

Dalawang sundalo ng SAF-PNP 
ang nasugatan sa aksyong haras- 
ment na ito, ayon kay Ka Macario Li- 
wanag ng NAAC-BHB. ABI 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


SA IBAYONG DAGAT KD 


Bagong papet 


na rehimen sa Libya 


gle (ILPS) ang brutal na kampanyang militar ng mga pwer- 


Mit kinundena ng International League of Peoples' Strug- 


sa ng US, North Atlantic Treaty Organization (NATO) at ka- 


nilang mga papet na armadong 
Libya. 

Naagaw ng mga dayuhan at 
kasabwat na lokal na armadong 
pwersa ang Tripoli City matapos 
ang pitong buwang madugong 
kampanya ng pambobomba na 
isinagawa ng mga pwersang 
panghimpapawid at pandagat 
ng US, UK, France, Italy at iba 
pang kasapi ng NATO. Nagbuhos 
ang US ng hindi bababa sa S1 
bilyon para ibagsak ang gubyer- 
nong (Gaddafi. Umabot sa 
20,000 bomba ang inihulog mu- 
la sa himpapawid na tumarget 
sa mga pangunahing kagamitan 
at pasilidad militar ng rehimen. 
Tinarget din ang mga bahay, 
moske, sibilyang imprastruktura 
kabilang ang pasilidad sa kur- 
yente at tubig, ospital, eskwe- 
lahang at daycare center na 
nagresulta sa pagkamatay at 
pagkasugat ng libu-libong Li- 
byan. 

Ang pambobombang ito ay 
sinabayan ng mga pag-atake ng 

mga armadong 
pwersang 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


pwersa laban sa mamamayan ng 


anti-Gaddafi na inarmasan at 
sinanay ng Central Intelligence 
Agency. Ang mga pwersang ito 
ay nirekluta ng CIA mula sa pi- 
nakatraydor na mga elemento 
ng lipunang Libyan kabilang ang 
mga warlord, pwersang maka- 
monarkiya at mga pundamenta- 
listang grupong Muslim na may 
koneksyon sa CIA at teroristang 
al-Qaeda. 

Samantala, nagpahayag ng 
malaking pangamba ang Am- 
nesty International sa nagpapa- 
tuloy na paglabag sa karapa- 
tang-tao kung saan pati mga bi- 
langgong pulitikal ay pinagba- 
baril ng mga pwersang pakawala 
ng mga imperyalista. May mga 
ulat ding minamaltrato at nina- 
nakawan ng mga pwersang mer- 
senaryo ang mga sibilyang nag- 
sisimpatya kay Gaddafi. 

Sinuhayan ang brutal na 
kampanyang militar ng koordi- 
nadong kampanyang saywar ng 
pinakamalalaking korporasyon 
ng midya sa mundo. Ito ay para 


syon laban sa kasarinlan 
ng Libya at mamamayang 
Libyan. Sa kum- 


ang mga papet at bayarang 
pwersang anti-Gaddafi ay inila- 
larawan sa masmidya na mga 
“demokratikong pwersa.” 

Ayon kay Kasamang Jose Ma- 
ria Sison, tagapangulo ng ILPS, 
may tatlong dahilan kung bakit 
gayon na lamang ang tindi ng 
pagparusa ng mga imperyalista 
sa rehimeng Gaddafi. Una, hindi 
pumayag si Gaddafi sa planong 
itatag ang base militar ng US 
African Command sa Libya. 
Ikalawa, nagbanta siyang baba- 
wiin ang mga konsesyong ibini- 
gay niya sa mga imperyalista 
noong 2003, kabilang ang pag- 
papahintulot sa mga dayuhang 
kumpanyang makapasok sa 
bansa mula nang ipatupad ang 
malawakang pribatisasyon ng 
mga empresang pag-aari ng es- 
tado. Ikatlo, binalak din ni Gad- 
dafi na palitan ng gintong dinar 
ang dolyar bilang pambili ng la- 
ngis sa Libya sa harap ng matin- 
ding krisis ng sistemang kapita- 
lismo. 

Maaalalang noong 2003, sa 
kaigtingan ng imperyalistang 
pagsalakay sa Iraq, nagpasya 
ang rehimeng Gaddafi na maki- 
pagmabutihan sa US at NATO. 
Ipinatupad nito ang mga pata- 
karan na alinsunod sa neoliberal 
na globalisasyon. Nabigyan ng 
maraming pribilehiyo ang mga 
korporasyong multinasyunal. 
Naging talamak ang korapsyon 
sa hanay ng mga upisyal ng re- 
himen at maging sa mga kamag- 
anak ni Gaddafi. Tumaas ang 
mga presyo ng mga bilihin ng 
mga batayang pangangailangan 
at unti-unting nawalan ng tra- 
baho ang mga kabataan sa kabi- 
la ng mataas pa ring istandard 
ng pamumuhay sa Libya kumpa- 
ra sa buong Africa. 

Nakipagtulungan din si Gad- 
dafi sa US at iba pang pwersa ng 
NATO sa gawaing militar at pa- 
niktik kaugnay sa kampanya ng 
US laban sa “terorismo.” Mula sa 
ugnayang ito ay nakakuha ang 
mga imperyalista ng maraming 


9 


KP SA IBAYONG DAGAT 


impormasyon at impluwensya sa 
mga upisyal ng gubyernong Gad- 
dafi. Ang mga naimpluwensya- 
hang upisyal na ito ang nirekrut 
laban kina Gaddafi at mga ka- 
mag-anak nito. Hindi kataka-ta- 
ka na ang mga ito ang nakaluk- 
lok ngayon sa National Transition 
Council (NTC o pambansang kon- 
sehong pantransisyon) na binuo 
ng US. 

Ang Libya ngayon ay itina- 
transporma na bilang malakolo- 
nya ng US, UK, France at Italy sa 
pamamagitan ng NIC at pinuno 
nitong si Mustafa Abdul Jalil. 
Hindi magtatagal ay maipapakat 


peryalista at papet nito sa ta- 
bing ng UN “peacekeeping for- 
ces”. Hindi pa man naaagaw ang 
Tripoli ay naglipana na ang ka- 
nilang mga ahente, tagapayo at 
“special forces” para gabayan 
ang kanilang mga papet. Papa- 
litan ang konstitusyon ng Libya 
ng isang konstitusyong nagli- 
lingkod sa pang-ekonomya, 
pampulitika, pangmilitar at 
pangkulturang interes ng mga 
imperyalista. Pwersadong tang- 
gapin ng Libya ang pagtatayo 
ng base militar ng US African 
Command at magiging detats- 
ment ito ng imperyalismong US 


Iraq at iba pa. 

Nananawagan ang ILPS sa 
mamamayang Libyan at kani- 
lang anti-imperyalista at demo- 
kratikong pwersa na samantala- 
hin ang paborableng kalagayang 
pampulitika para makapagpala- 
kas at maigpawan ang paglala- 
ban ng mga pwersang anti-Gad- 
dafi at pro-Gaddafi. Ang mala- 
wakang pamimigay ng mga san- 
data sa mamamayan ay paborab- 
le para sa pagtatatag ng isang 
rebolusyonaryong partido ng 
uring manggagawa at gayundin 
sa pagpapasulong ng kilusan 
para sa pambansang pagpapala- 


sa bansa ang mga pwersang im- 


tulad ng Kosovo, Afghanistan, 


ya ng Libya. AB 


Malawakang pangwawasak 
ng kapitalismo sa gitna ng krisis 


bahay, ilampung libong mga nakatiwang- 
wang na bahay ang ipinagigiba ng mga 
nangrematang bangko. 

Nangunguna ang Bank of America Corporation, 
ang pinakamalaking nagpapautang sa pabahay sa 
US, sa pagpapabulsoder sa mga narerematang ba- 
hay. Balak nitong ipagiba ang 40,000 bahay, ka- 
ramihan sa mga syudad ng Detroit at Chicago at 
sa estado ng Ohio. Ang iba pang mga bangko at 
institusyong pampinansya na nagbabalak magpa- 
buldoser sa mga narerematang bahay ay ang Wells 
Fargo & Co. (WFC), Citigroup Inc. (C), JP Morgan 
Chase & Co. (JPM) at Fannie Mae. 

Dahil sa tindi ng krisis sa ekonomya sa US, 
tumataas ang bilang ng mga bahay 
na nareremata. Pagsapit nitong p- 
Hunyo, 1,679,125 o isa sa 
bawat 77 bahay ang nare- 
mata na o malapit nang 
maremata. Dahil sa dami 
ng narerematang mga bahay, pinanga- 
ngambahan ng mga nagpapautang sa 
pabahay na bababa ang presyo ng 
mga ito, bagay na lalo nilang ika- 
lulugi. Suliranin din ito ng mga 
kumpanya na may kinalaman sa 
konstruksyon at nagmamanupak- 
tura ng mga kagamitang pamba- 
hay. 


Ke” milyun-milyong Amerikano ang walang 


10 


Nitong nakaraang mga taon, nagkandalugi ang 
pinakamalalaking bangko sa US matapos bumag- 
sak ang halaga ng mga hawak nilang papeles sa 
pabahay dulot ng napakaraming di mabayarang 
utang. 

Sa halip na ibenta sa murang halaga ang mga 
nakatiwangwang na narematang bahay, mas pini- 
li ng malalaking kapitalista na nagmamay-ari ng 
mga bangko at kumpanya sa pabahay na ipagiba 
ang mga ito. Layunin nitong pangalagaan ang tu- 
bo ng mga kapitalista. Sa kwenta ng mga bangko, 
mas malulugi sila kung ibabaratilyo nila ang mga 
bahay o hihintaying tumaas ang presyo ng mga 
ito. Sa malawakang pagpapagiba ng mga bahay, 
mababawasan ang gastos nila sa pag- 

mamantine ng mga ito 

at muling maitu- 

tulak pataas 

MY A> ang halaga ng 

mga bahay sa 
pamilihan. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


SA IBAYONG DAGAT RD 


Gamit ang ilang trilyong dolyar na pondo mula sa 
buwis ng mamamayan, sinalba ng gubyerno ng US ang 
mga kumpanyang ito. Balak na naman ng mga kumpan- 
yang ito na mamuhunan sa pabahay. Ngunit kailangan 
nilang pababain muna ang suplay ng mga bahay upang 
maitaas ang presyo nito at muling makapagkamal ng 
tubo mula rito. 

Ang mapangwasak na sistemang kapitalista. Ang 
pagpapagiba ng mga bahay ay hindi bagong pamamara- 
an ng kapitalismo para malutas ang krisis ng sobrang 
produksyon. Likas na katangian ng sistemang kapitalis- 
ta ang pagsira sa mga produktibong pwersa at produk- 
to ng lipunan sa panahon ng krisis. Sa Great Depression 
noong dekada 1930, tone-toneladang mga produkto ang 
sinira para mabawasan ang sobra-sobrang suplay ng mga 
produkto na nagreresulta sa pagbaba ng presyo nito sa 
pamilihan. 

Sa kabila ng malawakang kagutuman na ikinamatay 
ng pitong milyon katao noon, dinispatsa ng malalaking 
kapitalista ang bagsak-presyong mga produktong pagka- 
in sa pamamagitan ng pagsunog o pagtapon sa dagat. 
Mahigit sampung milyon ektaryang sakahang malapit 
nang maani ang inararo. 

Noong 2009, ipinatupad rin ng gubyernong US ang 
$3 bilyong programang “cash-for-clunkers” kung saan 
hinikayat ang mga may-ari ng mga sasakyan na ipagpa- 
lit sa bago ang kanilang lumang sasakyan. Ang mga lu- 
mang sasakyang maayos pa ang kundisyon ay winasak 
upang hindi na maibenta pa. Sa gayong paraan, maba- 
bawasan ang suplay ng kotse sa pamilihan at maitutu- 
lak pataas ang presyo nito. Gayunman, bigo pa rin ang 
naturang programa na lutasin ang sobrang produksyon 
ng mga kotse. 

3.5 milyon, walang matirhan. Umaabot na sa 3.5 
milyong Amerikano ang walang disenteng tirahan dahil 
sa pagtaas ng halaga ng mga bahay at paglala ng kahi- 
rapan. Ang mga African-American ang nangunguna sa 
mga hindi kayang bumili ng bahay. Binubuo nila ang 
49% sa buong bilang ng mga walang bahay. 

Nitong mga nagdaang taon, sumusulpot sa iba't 
ibang mga syudad ang mga tinatawag na “tent city” 
kung saan libu-libong mga tao ang nakatira sa mga tent 
o tolda. 

Mababa ang prayoridad ng gubyernong US sa pagbi- 
bigay ng pondo para sa serbisyong pabahay para tiyakin 
na may disenteng matitirahan ang mga mamamayang 
Amerikano. Noong 2011, naglaan ang gubyernong US ng 
$2.1 bilyong ayuda para sa mga walang mga bahay. Ka- 
titing lamang ito ng kabuuang badyet ng Housing and 
Urban Development na $290 bilyon (na kalakha'y napu- 
punta sa bulsa ng mga kapitalista sa konstruksyon). La- 
long maliit ito kung ikukumpara sa badyet ng US sa mga 
interbensyunistang gera ng US sa Iraq, Afghanistan at 
Libya at mga operasyong “counter-insurgency” nito sa 
Pilipinas at iba pang bansa. AB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


Mga minero sa Indonesia 
at Peru, nagwelga 


MAHIGIT 10,000 manggagawa ng 
Freeport McMoran Copper and Gold 
Inc., isang Amerikanong kumpanya 
ang nagsimulang magwelga noong 
Setyembre 15 sa mga minahan nito sa 
Indonesia at Peru. Ito ang umpisa ng 
plano nilang isang buwang welga pa- 
ra igiit ang pagtataas ng kanilang sa- 
hod batay sa pandaigdigang panuntu- 
nan sa pagpapasweldo. 

Umaabot lamang sa $3 kada oras 
ang ibinibigay na sahod sa mga 
manggagawa ng Freeport. Gusto ni- 
lang limang ulit na mas mataas sa 
kasalukuyang sahod ang kanilang ta- 
tanggapin. Subalit ang kontra-mung- 
kahi ng maneydsment ay 22% pagta- 
as lamang sa susunod na dalawang 
taon. 

Sa Indonesia, naparalisa na ng 
mga welgista ang operasyon ng mina 
sa Grasberg sa prubinsya ng Papua, 
gayundin ang pantalang malapit dito. 

Ang Freeport McMoran ang pinaka- 
malaking dayuhang minahan sa Indo- 
nesia. Kontrolado nito ang 90% ng 
operasyong pagmimina sa bansa. Nasa 
minahan nito sa Grasberg ang pinaka- 
malaking deposito ng ginto sa buong 
mundo. 

Ang Freeport McMoran din ang 
ikatlong pinakamalaking kumpanyang 
nagmimina ng tanso sa buong mundo, 
kaya tiyak na maaapektuhan ng isang 
buwang welga ang pandaigdigang 
suplay ng metal na ito. 

May nauna nang welga noong Hul- 
yo sa Grasberg. Naapektuhan ng wa- 
long araw na welga ang buong opera- 
syon ng minahan. 

Sa Peru, ang welga ay inilulunsad 
ng mga manggagawa sa Cerro Verde, 
kung saan ang Freeport McMoran ang 
may hawak ng pinakamaraming sapi. 
Ang Cerro Verde, na may operasyon sa 
syudad ng Arequipa, ang isa sa pina- 
kamalalaking kumpanyang nagmimina 
ng tanso sa Peru. 

Nagkaroon na rin ng mga welga 
ngayong taon sa mga minahan ng 
Freeport McMoran sa Bolivia at Chile 
dahil din sa usapin ng sahod. 


11 


N BALITA | 


Tanggalan ng mga manggagawa sa Honda, 
binatikos 


MARIING binatikos ng mga manggagawa ng Honda Cars Philip- 
pines ang plano ng maneydsment na magtanggal ng mga 
manggagawa. Ayon sa Lakas ng Manggagawang Nagkakaisa sa 
Honda-Kilusang Mayo (LMNH-KMU), ang tunay na layunin ng 
plano ng maneydsment na bawasan nang 30% ang bilang ng 
mga manggagawa ay para wasakin ang kanilang unyon. 

Pinasinungalingan ng LMNH-KMU ang sinasabi ng ma- 
neydsment na sobra ang dami ng mga manggagawa ng Honda. 
Anito, kumukuha ang Honda ng mga apprentice, mga kabata- 
ang manggagawa na nagsasanay pa lamang subalit direkta 
nang ginagamit bilang lakas-paggawa. Wala silang sahod, at 
sa halip ay binibigyan lamang ng napakababang alawans. Ang 
pakanang ito sa Honda Cars ay isang klase ng iskemang kon- 
traktwalisasyon, ayon sa unyon. 


Taas-singil sa toll, itutuloy na 


SA kabila ng mariing protesta ng mamamayan, inaprubahan na 
ng rehimeng Aquino ang pagpapataw ng 12% Value Added Tax 
(VAT) sa mga expressway simula Oktubre 1. 

Ikinakatwiran ng rehimen na dapat magkaroon ng dagdag 
na kita ang gubyerno kaya magpapataw ito ng buwis sa mga 
expressway, taliwas sa pangako ni Aquino noong eleksyon. Su- 
balit mahigpit na tinututulan ng Taxpayer's Unity Versus 
Tollhike in South Luzon Expressway (TUTOL SLEX) ang dagdag 
buwis. Ayon sa TUTOL SLEX, dagdag pahirap ito sa mamama- 
yan. Kasabay nito, naghain si Bayan Muna Rep. Teddy Casifio 
ng panukalang batas para ilibre ang mga tollway sa VAT. May- 
roon ding 81 na kongresista na pumirma laban sa VAT sa toll. 

Samantala, ipagpapaliban sa susunod na taon ang planong 
taas-pasahe sa Metro Rail Transit at Light Rail Transit dahil sa 
matinding pagtutol dito ng iba't ibang sektor, kabilang ang 11 
senador. 


Pagsasanay-militar ng US, kinundena 


MARIING kinundena ng mga progresibong grupo ang pagsasa- 
nay-militar ng US at Pilipinas na tinaguriang Balance Piston 
11-3. Inilunsad ito noong Setyembre 2-13 sa kampo ng 6th ID 
sa Camp Siongco sa Datu Sinsuat, Maguindanao. 

Ayon sa KAWAGIB Moro Human Rights, ang mga pagsasanay 
ay tabing lamang para sa pamamalagi ng mga tropa ng US sa 
Mindanao, pagtatayo nila ng mga base at pasilidad sa Zambo- 
anga, Jolo at Tawi Tawi at paglahok sa mga operasyong kom- 
bat. Iginiit nila ang pagbasura sa Visiting Forces Agreement 
dahil ginagamit itong sangkalan para sa permanenteng presen- 
syang militar ng US. 

Samantala, binatikos ng KAWAGIB ang mga paglabag sa ka- 
rapatang-tao na ibinubunsod ng presensya ng mga tropang 
Amerikano. Anito, maraming residente ng bayan ng Awang ang 
nagreklamo sa patuloy na pagpapaputok ng mga sundalong 
Amerikano at Pilipino sa kanilang lugar. 


12 


Pagkilos laban sa kaltas- 
badyet sa edukasyon 


NAGLABASAN sa kanilang mga si- 
lid-aralan ang libu-libong estud- 
yante ng Polytechnic University of 
the Philippines (PUP), kasama ang 
mga guro at upisyal ng paaralan 
nitong Setyembre 20 bilang pro- 
testa sa pagkaltas ng badyet ng 
PUP sa isang taon. Ang walkout 
ay bahagi ng isang linggo na pam- 
bansang kilos-protesta para tutu- 
lan ang pagbabawas sa badyet ng 
mga pampublikong unibersidad at 
kolehiyo sa 2012. 

Tinawag ng mga taga-PUP ang 
kanilang kilos-protesta na “We 
Strike Back.” Nilahukan ito ng pa- 
ngulo ng PUP na si Dr. Dante Gue- 
varra, ilang mga propesor at mga 
empleyado ng pamantasan. Bina- 
tikos nila ang gubyernong Aquino 
dahil ang pagkaltas nito ng 
P569.8 milyon sa badyet ng 50 
pampublikong unibersidad at kole- 
hiyo sa bansa ay nagpapakita na 
hindi ito sensitibo sa kanilang 
mga pangangailangan. Partikular 
sa PUP, binigyan lamang ito ng 
P737 milyon sa halip na P2 bil- 
yong alokasyong hinihiling nila. 

Naglunsad rin ng serye ng mga 
aksyong protesta sa University of 
the Philippines(UP)-Diliman at 
UP-Manila. Mas malaking welga at 
aksyong protesta ang nakatakda sa 
Setyembre 21 hanggang 23 sa 
dalawang kampus. Magmamartsa 
sila patungong Mendiola sa Set- 
yembre 24 kasama ang iba pang 
mga estudyante sa buong Metro 
Manila. 

Samantala, malinis ang mga 
blakbord noong araw ng Setyem- 
bre 16 sa mga pampublikong pa- 
aralan sa buong bansa nang mag- 
lunsad ang mga guro ng “chalk ho- 
liday” para igiit ang kahilingan ni- 
lang mas mataas na alawans para 
sa tsok. Aabot sa 100,000 sa 
kabuuang 500,000 pampublikong 
guro ang lumahok sa protesta sa 
pamamagitan ng isang araw na 
hindi paggamit ng tsok. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2011 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Blg. 18 
Setyembre 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Manindigan laban sa pagdagsa ng mga 
dayuhang kumpanya sa pagmimina 


ta, pinag-iibayo ngayon ng rehimeng Aqui- 

no ang pagbubukas ng ekonomya ng bansa 
sa dayuhang malalaking monopolyo kapitalista, 
laluna sa mga dambuhalang kumpanya sa pagmi- 
mina. Ginagawa nito ang lahat ng paraan upang 
padulasin ang proseso ng pamumuhunan ng mga 
dayuhan habang pinaghahandaan ang pagbabago 
sa reaksyunaryong konstitusyon para tuluyang 
baklasin ang mga ligal na balakid sa dayuhang 
pamumuhunan. 

Ipinagmamalaki ng rehimen ang target nitong 
pagdoble ngayong taon ng pamumuhunan ng mga 
dayong kumpanya sa pagmimina tungong 52.8 
bilyon. Upang mapatanggap sa bayan ang pag- 
dagsa ng mga dayong kumpanya sa pagmimina, 
kaliwa't kanang kasinungalingan ang inilalako ng 
rehimeng Aquino tungkol sa mga biyayang hatid 
umano ng pagmimina. 

Sinasabi ng mga upisyal 
ng gubyerno ni Aquino na /[! 
malaki raw ang maitu- Jf NJN 
tulong ng malawakang 
dayuhang pagmimina kÑ A 
sa pagpapalago a 
ng ekonomya. - a MW TN 
Makatutulong ANAN 4 AIN 
din daw ito g N 
upang maib- a 
san ang ma- -~N O 
lalang dis- “|  - 3 Nin 
empleyo. TOE 

Subalit ayon sa 7 
mga pag-aaral, -= 
may abereyds na 
1.6% lamang ang ambag ng pagmimina sa pang- 
kabuuang lokal na produksyon o Gross Domes- 


N linsunod sa atas ng amo nitong imperyalis- 


ra 


tic Product. Ang buwis na ibinabayad nila ay TU.” 


katumbas lamang ng 5% porsyento ng taunang 


Mga abusadong 
sundalo, pinalalayas 
PAHINA 5 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


sa ComVal 


Kontra-atake 
ng Pulang Diwata 
Command 


kabuuang halaga ng mga mineral na dinambong 
nila sa bansa. Ni hindi umaabot sa 1% ang naia- 
ambag ng pagmimina sa kabuuang empleyo, at 
ang anumang mga trabahong nililikha nito ay de- 
likado at pansamantala lamang. 

Kumpara sa kakarampot na mga “ambag” na 
ito, hindi masukat ang pinsalang idinudulot ng 
malalaking dayuhang minahan sa bansa. Nitong 
huling tatlo't kalahating dekada, hinuthot ng mga 
dayuhang kumpanya sa pagmimina ang P1.5 tril- 
yong halaga ng mga yamang mineral ng Pilipinas, 
kabilang ang ginto, nickel, tanso, chromite at 
magnetite. 

Bukod rito, pinahihintulutan ng umiiral na Mi- 
ning Act of 1995 ang pagluluwas ng lahat ng tu- 
bong kinikita ng malalaking dayuhang kumpanya 
sa pagmimina pabalik sa kani-kanilang mga ban- 
sa. 

Walang anumang iniaambag ang dayuhang 
operasyong pagmimina sa pangmatagalang pag- 
unlad ng lokal na ekonomya. Hanggang paghuhu- 
kay lamang ng mga mineral ang 
ginagawa ng mga ito. Ha- 
\ bang bilyun-bilyon ang 
| kanilang kinikita, perma- 
| nenteng nawawala sa bansa 
ang mga rekursong mineral 
na iniluluwas at naia- 
ambag sa industriyali- 
fa sasyon ng mga banya- 
ky gang ekonomya. Ipi- 

nagkakait nila sa Pili- 
pinas ang maraming mi- 
neral na kinakailangan pa- 
ra makapagpundar ng lokal 
na mga saligang industriya 
na kailangan para sa pam- 
bansang industri- 
yalisasyon. 


Malawakang 
pangwawasak ng 


PAHINA 7 | kapitalismo PAHINA 11 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


